Dalili za Rububiya(kuwepo MwenyeEzzi Mungu) 

Mzuri wa Kuumba 

-Je, huoni Ulimwengu huu Mkubwa na yaliyomo katika mbingu na ardhi?! 

-Je, umefikiria hata siku moja kuhusu Uumbaji wa mbingu na yaliyomo katika sayari?! 

-Je, hukuwahi kuwa na mazingatio katika ardhi ile na vilivyomo ndani yake katika mito, bahari, mabonde 
na milima?! 


-Je, uratibu huu uliopangwa vizuri kwa ubunifu na ufanisi wa hali ya juu haujakufurahisha?. 


-Je, ni nani aliyeumba Ulimwengu huu na ukawa katika hali hii ya ubunifu wa hali ya juu iliyopangiliwa 
kwa mpangilio wa juu kabisa na kupambwa katika umbile hili lenye muujiza kiasi cha kuwa ni alama na 
ishara ya ukamilifu, na katika isiyokuwa na mfano uliotangulia?! 


-Je, ameiumba nafsi yake?! Au katika Ulimwengu huu kuna Muumba mwenye uwezo? Allah amesema: 
''Hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi na kukhitalifiana usiku na mchana ziko Ishara kwa wenye akili, 
Ambao humkumbuka Mwenyezi Mungu wakiwa wima na wakikaa kitako na wakilala, na hufikiri 
kuumbwa mbingu na ardhi, wakisema: Mola wetu Mlezi! Hukuviumba hivi bure. Subhanaka, 
Umetakasika! Basi tukinge na adhabu ya Moto." (3:190-191). 


https://www.path-2-happiness.com/sw/njia-ya-saada-njia-iko-wapi-dalili-za-rububiya-kuwepo- 

mwenyeezzi-mungu 



